


CAN SERCH, 


SEB Y 


FERCH O LANDAF. 


i 





Ioll wyr gwragedd, meibion, merched, 
Cym'rwch rybudd ddydd a nos, 
Os gallwch ddall am ddau fo'n caru 
Na fyddwch bytli'i rheiny'n gros; 
Gwaith dialon trwm sy'n gorwedd, 
O rwystro dau ddyn fyn'd yn nghyd, 
Os bydd serch a chariad rhyngddynt, 
Mae'n fwy gwerthfawr na'r holl fyd. 











2 





Chwi gewch glywed geny” ar ganiad, 
Y modd y bu'n ddiweddar iawn 
Rhwng mab a merch oedd yn disgwrsio, 
A rhyngddynt hwy 'roedd 'madrodd llawn; 
Yr oe'nt cyn driwed idd eu gilydd, 
Nes daeth y ddau ddyn gol yn nghol, 
Ond trow^d y mab i fatch ag arall, 
A gadael anwyl ffrynd ar ol. 


Ond gwedi iddo rwymo'i ddwylo, 
Aeth yn isel iawn eì wedd, 

Pawb a'i gwelsant a debygsent 
Ei fod bron a myn'd i'r bedd ; 

Fe drawodd ynddo sydyn feddwl 
Am fynu gwel'd ei anwyl gynt, 

Ond pan ddaeth ef idd ei golwg, 
Ni allodd ofyn am ei hynt. 


Llanwa'i frest o drwm gaethiwed, 
Fel nas gwyddai beth a wnai, 
Pob bwtwn bach oedd ar ei siaced 

Ni thrigai un o rheini'n nghau ; 
Cwympai lawr ar ben ei liniau 

Wylo'r dagrau heillt wnai e' 
Tynu gwallt ei ben yn 'sgeiniau, 

A rhegu dad a'i fam yn nhre, 


Cwyd dy galon a bydd foddlon, 
Gwel dy ddynion yma a thraw, 





9 


Meddwl am dy briod gartref 
Arnaf fi na ddo'd dy law ; 

'Ti gest olud gyda hono, 
Aur ac arian tai a thir, 

Merch o'wn inau heb werth y ddimai 
Ti ddangosaist hyny'n wir. 


Beth a dal'sai i mi gael golud, 
Aur ac arian tai a thir, ' 
Gyda thi y mae fy nghalon, 
Gwn na fyddaf ddim yn hir; 
Gwen, a fyddi di mor fwyned 
Ag eisteâd lawr am ronyn bach, 
I ddala pwys fy mhen sydd glwyfus— 
Byth na fwyta'i fara iach. 


“ Yn wir nis gallaf ddim a phallu 
Ag eistedd lawr ryw ronyn bach, 

I ddala pwys dy ben sydd glwyfus, 
Gwn na fyddaf damaid gwaeth ; 

Dodai bwys ei ben oedd glwyfus 
Rhwng ei dwyfron gynhos glyd, 

Hi dafla'i dwyfraich am ei wddwg, 
Gan ei gofleidio yn ddigryd, 


Rhyngddi hi ac yntau'n ddirgel 
Fe wanai'r gyllell dan ei fron! 
Nes myn'd yn union at ei galon— 

Dyna'r fan bu gweithred drom! 











4 





Fo godai Gwen ei ben ì fyny, 
Sychai'r dagrau oddiarno'n lân 
A gwaed eì galon of lŵ welodd 
Ar hyd ei ffedog Wli lan! 
Holl wyr gwraged a chym'dogion, 
Na thebygwch i mi wneyd cam, 
Saith-waith gwell geni am dano 
Nag un o blant fy nhad a'm mam ; 
Os ca'i genad gan fy Mhrynwr 
I fyn'd oddiyma tua thre 
Cewch wel'd ar bapyr gwyn yn eglur 
Y modd bu rhyngof fì ag e'. 
Y gwyr a'r gwragedd oedd yn gwrando 
Ar y geiriau ddaeth ì ma's, 
Lu calonau oedd ar dori 
Wrth wel'd y ferch mor ddrwg, eì chas ; 
Rhow'd hi ar y gwely i orwedd, 
Nid aeth ei chariad ddim o'i chof, 
Ond Ow! yn mhen y tri diwrnod 
'R oedd hi yn myned ar ei ol! 
GPS 
Un íìl saith cant a naw a deugain, 
Mis Mehefin yn nghanol haf, 
Y rhow'd y ddau ddyn glân ì orphwys 
Yn mynwent eglwys plwyf Llan daf, 





Jones a'i Mab, Argraffwyr, Aberdar. 





